a Í í Hani 
Á Björn Kudlerssert 
Er Sterrardæra 

TP) 


; 


a EÐ sé 


B 
á Sumardag fyrsta (Skirdag) 1859. 


eptir 


prestinn BB. Malldórsson, 


NHeð uppruna þessa hins háleita innsetn- 
ingardags kveldmáltíðarinnar hefir þér nú, 
ó guð, þóknast að gefa oss umskipti vet- 
- urs og sumars. „Hin síðasta vetrasólin 
er runnin til viðar með kveðju endur- 
minningarinnar frá hinum liðna tíma, og 
hin fyrsta sumarsólin er stígin á lopt með 
kveðju vonarinnar frá þeim tímanum, er 
nú fer í hönd. Endurminningin snýr sér 
til þín, þú eilífi, höfundur árstíðanna; því 
þú ert sá sem gefur oss vetur og sumar, 
þú ert sá sem sendir oss kuldann og snjó- 
inn, hitann og döggina eptir þinni vel- 
þóknun. Vér minnumst hinna ströngu, 


2 


þungbæru daga, sem þú hefir látið yfir oss 
líða á lyktuðum vetri; en ekki til þess að 
mögla við þig, sem einn átt ráð á að 
gjöra allt er þú villt, og ekki til þess að 
vanþakka þér, sem ætíð gjörir betur við 
oss heldur enn vér vinnum til. Nei, vér 
minnumst þeirra einmitt til að þakka þér 
fyrir þá af auðmjúku hjarta, til að þakka 
þér fyrir það að þeir eru nú afstaðnir með 
öllum þeirra þrautum, og vér hingað komnir 
fyrir krapt þinnar miskunsemi. Vér minn- 
umst vetrarins til áð þakka þér fyrir allt 
hið góða, sem þú veittir oss á honum, 
fyrir það að þú viðhélzt lífi voru og lífs- 
björg, heilbrigði vorri og kröptum, fyrir 
það að þú varðveittir oss frá svo mörg- 
um skaða og háskasemdum, fyrir það að 
þú fylgdir oss með þínu orði og anda, 
fyrir það að þú enn þá gafst oss dýrmæt- 
ár náðarstundir, gafst oss frest til að snúa 
oss og bæta ráð vort, gafst oss óteljandi 
uppörfanir til að leita þín og frelsa sálir 
vorar. Já, vér minnumst sér Í lagi bar- 


3 


áttu vorrar og erfiðleika á um liðnum vetri, 
til að þakka þér jafnframt fyrir það, að 
þú með ýmsu móti, með ýmislegum missi 
og mæðu reynir og agar oss börnin þín, 
svo vör Í gegnum hörmungarnar getum, 
eins og oss byrjar, inngengið í þitt ríki. 
Þá hefir nú að undanförnu látið hvern 
daginn eptir annan minna oss á það hve 
kalt og stríðsamt er í þessum heimi, hve 
óvíst er að ætla á björg og nægtir þess- 
arar jarðar; og sannarlega hefir þú einnig 
með því haft þann tilgang, að benda oss 
úr útivist tímans til hinna sælu heimkynna 
þinna, að vekja hjá oss, ekki að eins löng- 
un eptir jarðnesku sumri, heldur og líka 
löngun eptir því sumri fyrirheitisins, sem 
þínir trúuðu óaflátanlega eptir bíða, þang- 
að til þeir verða leystir úr þessum hret- 
viðrasama eymdardal. — Víst er það ekki 
þér að kenna ó drottinn, heldur oss sjálf- 
um, ef ávöxtur handleiðslu þinnar hefir 
orðið allur annar hjá oss heldur enn þessi, 
ef vör að eins með því meiri hugsýki höf 
13 


4 


um fest augu vor við þessa jörð og það 
sem vér á henni reiknum hlutskipti vort, 
ef vér í stað þess að upphefja höfuð vor, 
sem þeir er í sérhverri þrenging vita það 
að endurlausn þeira tekur að nálgast, 
höfum verið hreldir og hugsjúkir, eins og 
þeir sem enga von hafa.  Ó faðir, fyrir- 
gef oss, þínum breisku börnum alla fast- 
heldni vora við hin fallvöltu gæði þessa 
heims, allan vorn óþarfa kvíða, þegar vör 
höldum þau verði frá oss tekin, allan vorn 
ótilhlýðilega söknuð, þegar vér erum búnir 
að missa þau. — Fyrirgef oss hina miklu 
synd óánægju vorrar og vanþakklætis, þeg- 
ar dagarnir eru öðruvísi enn vör óskum oss; 
fyrirgef oss hina miklu synd óþolinmæði 
vorrar, þegar hönd þín leiðir oss örðuga 
vegu um dimma dali. Fyrirgef oss hina 
miklu synd vantrúar vorrar, áð vör ekki 
ætíð skulum framganga með öruggu trausti 
til þinnar alvísu umhyggju, fagnandi af 
þinni föðurelsku, óhultir í þínum föður- 
faðmi. -Ó, skapaðu nú í oss með nýu 


/ 


5 


sumri nýtt hjarta, þó vér á yfirbragði 
hinnar sýnilegu náttúru enn ekki sjáum 
þau umskipti, sem vör þráum svo sárt 
eptir, þó himininn yfir þessu voru kalda 
bygðarlagi enn í dag apturhaldi fyrir oss 
blíðu sinni, þá gef að vér samt sjá- 
um þitt náðar auglit yfir oss skína, þinn 
náðar himin yfir oss uppljúkast. Láttu 
með nýrri árstíð nýja von og nýtt trúar- 
traust upp renna Í sálum vorum, þá von 
og það trúartraust, sem þreyir í þolinmæði 
jafnvel þó þör enn skyldi þóknast að und- 
andraga hjálpina nokkra stund, og fylla 
meir á barma mæli þeirrar reynslu, sem 
mörgum er farin að finnast orðin sér um 
megn. Þú veizt eptirlangan hjartna vorra 
ó drottinn; vorar leynilegu andvarpanir eru, 
allt eins og vorar hljóðbæru óskir, ekki * 
huldar fyrir þör. Þú veizt hve fegnir 
vör nú vildum meiga losast úr ánauðar- 
böndum hardindanna. Þú heyrir gjörla 
alla þá kveinstafi fjær og nær, sem hin 
almenna neyð vekur og sendir. upp að þín- 


6 


um veldisstóli. Þú sér þörf hins hungr- 
aða, sem mænir eptir endurnærandi fæðu, 
og vandræði hins snauða sem ekki getur 
varðveitt það er hann átti að hafa sér til 
lífs uppeldis. Þetta er þör allt kunnugt, 
og vér vitum fyrir víst, að þu fúslega 
tekur á móti ákalli voru þegar vér biðj- 
um þig miskunar og ásjár, hjálpar og hlífð- 
ar, þegar vér biðjum þig eins og þinn 
sonur bað: „Ó faðir ef það er mögulegt, 
þá tak í burt frá oss þennan kaleik!“ En 
engan ákafa eður óstilling viljum vér láta 
koma nærri þessari heilögu bæn; vör vilj- 
um ekki gleyma því að tengja við hana 
þau auðmýktarorð: „Þó ekki vor heldur 
verði þinn vilji.“ Vér könnumst við 
skammsýni vora og veikleika, hvað vör 
sjálfir sjáum stutt framm í veginn, og svo 
optsinnis viljum hrinda oss af herðum þeirri 
byrði, sem vér eptir á sjáum að oss var 
hollast að bera. Vér þekkjum bráðlæti vort 
að vér einatt erum eins og börnin, sem 
ekki þola sér við að bíða eptir þeim gæð- 


4 


um, er þau girnast og gjöra sér von um 
hjá föður þeirra. En faðirinn veit betur 
hinn hentuga tíma, og eptir honum verða 
börnin að bíða með hógværð og lítilæti. 
Já, þú eilífi faðir alls faðernis, faðir allra 
hinna fátæku og hrelldu, faðir allra nauð- 
staddra þurfamanna, þú hefir sett sérhverja 
reynslustund og sérhverja frelsisstund í sjálfs 
þíns vald. Það kemur oss líka bezt; því 
þú sér upphaf og endalykt þeirrar götu er 
vör ganga skulum. „Þú einn þekkir það 
ljósast til hvers þú ætlar oss, og með hverj- 
„ um hætti vér helzt getum orðið leiddir að 
hinu fyrirhugaða takmarki. Verði því ekki 
vor heldur þinn vilji! Þinn vilji verði á 
ogs og Í oss, á kjörum vorum og í hjört- 
um vorum! Þinn algóði og almáttugi, þinn 
réttláti og heilagi vilji sé oss ætíð kærari 
heldur enn blíðar árstíðir og góðir dagar! 
Vilji þinn guð sé vor 

við sérhvert æfispor; 

Hvorki hérvistar blíða, 

Né hörmung tímans stríða 


8 


Nái oss neitt að skilja 

Við náðar þinnar vilja! 
Vilji þinn verði sá, 

Vor guð oss mönnum hjá, 

Að vör öruggir stríðum 

Og í trúnni! á þig bíðum 

Unz þú, ó faðir, hefur 

Oss reynt og sigur gefur. 
Svo veri sumarið, 

Sem nú er upp runnið, 

Falið á vald þíns vilja, 

Veit oss hann elska' og skilja 

Og honum treysta og hlýða 

Hvers sem vör skulum bíða. 
Allt, sem þú vilt, það er 

Oss fyrir beztu hér; 

Allt fær það góðan endi, 

Ef þinni föðurhendi, 

Höldum, heim meðan keppum, 

Og henni aldrei sleppum. 

Amen, í Jesú nafni, amen. 


Prentuð á Akureyri 1359, hjá H. Helgasyni. 


Hbs / Þjó 


HE li ll li l HA 


